






Tôn—“ Bryniawr Iwerddon.” 


MYFYRDOD AR 
ia yN AW ED ÍR nyn 


ŶN WW 
A 





AO 


PAN oeddwn i yn myfyrio, 
A'r Oloc yn taro un, 
Meddyliais mai addoli 
Un Duw a ddylai dyn; 
Ac hefyd ei was 'naethu, 
A'i galon oll yn llon, 
Tra paro dyddiau'i fywyd 
Ef ar y ddaear hon. 
Pan glywais i fy awrlais 
Yn taro dau'r prydnawn, 
Fe redodd fy myfyrdod 
At ddau gyfamod llawn, 
A'u cynwys yn y Bibl, 
lau Destamentau yw, 
A wnaed gan ysprydoliaeth 
Y gwir a'r bywiol Dduw. 2 Tim. iii. 6. 
Pan glywais Gloc yn taro 
Tri wrth fyn'd yn mlaen, 
Meddyliais am dri pherson, 
Tad, Mab, ac Yspryd Glân, 
A rhai'n yn un Jehofah, 
Er tragwyddoldeb draw, 
Ac felly byth i bara, 
Tr tragwyddoldeb ddaw. 1 Ioan v.T. 
Pan glywais i yr awrlais 
Yn taro bedair gwaith, 
Daeth pedwar Efangylwr 
I'm meddwl ar fy nhaith, 














2 


A'r newydd am drugaredd 
Yn yr Efengyl gu, . 

A maddew'r holl anwiredd, 
I mi, bechadur du. 


Wrth i mi glust ymwrando, 
A'r Cloc yn taro pump, 
Meddyliais am bum' morwyn 
Heb olew yn eu lamp, 
A'r priod fab yn dyfod, 
A'r rhai oedd barod bwys 
A aethant i'r briodas, 
A chauwyd yno'r drws. Mat. xxv. 2. 


Pan oedd y Oloc yn taro, 
Fel hyn y chweched waith, 
'Rwy'n cofio'r greadigaeth, 
Y nef a'r ddaear faith.— 
Y môr a'r oll sydd ynddo, 
A phob creadur byw, 
Yn yspaid y chwe' diwrnod, 
A wnaeth yr Arglwydd Dduw 
Eos. xx. LX. 
Wel dyma fyfyr eto, | 
A'r Cloc yn taro saith, 
Y seithfed dydd gorphwysodd 
Creawdwr daear faith,— 
A dylem ninau gadw_ 
Y Sabbath, sanctaidd yw, 
Mewn meddwl, gair, a gweithred, 
Yn ol gorchymyn Duw. Eos. xx. 11. 


Wrth imi ddyfal wrando, 
A rhifo wyth yn siwr, 
Meddyliais am wyth enaid 
Achubwyd rhag y dw'r, 
Pan ddaeth y diluw creulon, 
Ar anwir ddynion byd, 





aer 


9 


A'u boddi yn yr eigion, 
Yn gyfan olli gyd. Gen. vii. 
Daeth ì fy meddwl cyflym, 
A'r Cloc yn taro naw, 
Mai'r nawfed awr bu Iesu 
Ar ben Calfaria draw, 
Yn dweyd y gair ““ Gorphenwyd,” 
Atebwyd yno'n llawn, 
A'r Tad yn gwaeddi “ Gollwng 
E'n rhydd, mi gefaisiawn.” Mat. xxvii. 


'Rwy'n meddwl wrth ymwrando, 
A'r Cloc yn taro deg, 
Fod genyf ddeg gorchymyn 
I'w gadw yn ddi freg, 
A roed ar fynydd Sinai, 
Gan y Jehofah mawr, 
Yn rheol bywyd imi, 
Tra byddwyf ar y llawr. Eos. xx. 


Yr amser sydd yn pasio, 
Mae'n taro un-ar-ddeg, 
A mi heb fod yn gweithio 
Un awr o'r rhai'n yn deg 
Mae'n rhyfedd fod LWdhDddiou 
I'r fath pechadur mawr, 
I ddod i'r winllan eto, 
A'm haul bron myn'd i lawr. Mat. xx. 


Mae Arglwydd mawr y winllan 
Yn galw arnoch, Dewch, 
Beth bynag a f'o cyfiawn 
O gyflog, chwi a'i chewch, 
Er bod eich penau'n llwydion, 
A'ch cefnau'n crymu i lawr, 
Mae galwad arnoch eto, 
O dewch i weithio awr. 








4 


Pan glywai daro deuddeg, 
'Rwy'n rhedeg yn fy mlaen, 
At ddeuddeg; ffynon Elim, 
A'u dyfroedd gloyw glân,— 
A'r deuddeg; Apostolion, 
Oedd yma ar y llawr ; 
A'r môr a'r deuddeg ychain 
Oedd yn y deml fawr. 


Ecs.iv. 24, Mat. x. 1. 


Mae eto bren y bywyd, 

A'i ffrwyth o ddeuddeg rhyw ; 
A deuddeg llwythau Israel, 

A ddaeth drwy'r môr yn fyw ; 
Ac i yspio Canaan 

Anfonwyd deuddeg; gŵr, 
A'r deuddeg golofn godwyd 

Yn yr Iorddonen ddw'r. 


Dat xzu. 2. Hos xIW. 2L. 


Yn ddeuddeg aeth yn barod, 
A darfod wnaeth y dydd, 
A'm corph sy'n myd'd i orphwys 
Yu awr i'r gwely pridd, 
A'm henaid yn ehedeg 
I fyd ysprydion byw, 
Lle byddaf yn drag” wyddol 
Yn ngwydd fy Arglwydd Dduw. 


AZARIAH DAL, 





J. H, MILLS, ARGRAFFYDD, LLANIDLOES. U 








